
BACHGEN DALL; 


EVANJONES 


BLAEÎsTAU FFESTIAIOG, 


Yr hwn a g’&llodd ei oljgon yn Chwarel 
Talysarn, Arfon, Chwefror, 1869. 


BLAENAU FFESTINIOG: 

ARGFAFFWYD GAN JONF.S AC EYANS, FOUL’CIÎOSSES. 



Rho’wch glust 
I fachgen 

Sy’n freuddwyd rhyt 
0 dan fath ball. 

Bhyw ddamwain sydyn, 

Fel saeth ofhadwy oddidra 
A ìwyr attaliodd waith fy lìaw, 
’Rwy’n fachg’en dall. 

Mae’n chwitli ihn deithio daear 
I g'anu f’anfanteision mawr ; 

0 fodd i fyw, ni fedda’i fawr, 

Yn fachgen dall. 

Yn ofer lleda’r w.ybren las 
. Bob dydd o’m blaen ; 

Yri ofer g’wisgir lili’r maes 
Mewn mantell lan. 

Ar ganol ffordd, ar ganol dydd, 
’Bwyf megys mewn ystafell brudd, 

A nef a daear imi’n nghudd, 

Mae’n chwerw ’n nghan. 

Yn gwenu ger fy mron yn rhad, 

Mae gerddi a dyffrynau ? ng\jlad, 

A brawd a chwaer, a mam a thad, 
Ond ar wahan. 

Hen drumau Meirion ceimion, certh, 
O’m hamgylch sy’; 



Mi g'efais árnynt olwg* ferth 
Y dyddiau fu. 

f Mi welais haul yn euro’r bryn, 

A’i fawr ogoniant f(?reu g'wyn, 

A lleuad dlos ý nos-cyn hyn, 

A’r serog lu; 

f)nd haul goleuaf ganol dydd, J 
I’ch golwg ehwi mor ddysgdaer sydd, 
I mi sy’n dewnos oer a phrudd, 

A chwmwl du. 

Os blin dreuliasoch aml awr 
Ar wely’n wael, 

Ar noson gaua’n dysgwyl gwawr, 
Yn, drwîn eich tìael: 
sfyriwch fi a ’nheimlad chwith, 

Heb obaith gweled boreu byth, 

Ond hanner nos, tra ynwyf chwyth, 

I mi sy’ i’w gael. 

Mae peraidd gan y ceiliog, sydd 
I chwi yn genad toriad dydd, 

I ’nghlüstiau i ’n alarnad brudd,, 
DwyllodruSj wael. 

Wrth edrych ar fy anffawd fawr, 

Yn hyn o fyd^ 

Yftjiechreu f’oes, heb obaith gwawr 
\hn #r ei hyd ; 

^tyrîwfeuíìhwi sy’n dda eich ffawd 
Sefyilfa baèìgen dall tylawd, 

Sydd er y (ÿfan i chwi ’n frawd, 
Iselyŷd fryd. 



